ydd 


A 


w 


COEG FEDDYG. 


(GUACK DOCTOR.) 


— Mesur, “Dic Shon Dafydd,” 


1 Clywch ar hanes Dic Shon ffyrnig, 
Hwn sydd feddyg heb ei fath, 
At drin clwyfau, a doluriau, 
Esgyrn briw, a llawer brâth. 


2 Er ei fod mewn gŵth o oedran, 
Mae'n cario coden megis cawr ; 
Caiff glod hyd eithaf gwlad y Mwythig,— 
Efywmeddyg y gwyrinawr. 


3 Ni cheiff proffwyd fawr anrhydedd, 
_ (Ond gwaethaf danedd llawer un,) 
Er gwneud hynod feddyginiaeth, 
Yn ei helaeth wlad ei hun. 


4 'Roedd gwraig gwrmawr, sef Wmffre Morys 
Yn glaf o'r parlys heb ddim ple, 











2 


Bron myn'd i'r bedd dan law meddygon, 
Nes cael ei foddion union e'! 


$ 'Roedd gwr boneddig yn Llan-grwynau, 
Ag un o'i 'lodau'n o ddi-lun, 
Wedi cynyg pawb trwy'r ardal, 

Ca'dd ei adael iddo'i hun, ye 


6 Er iddo oddef.hir flinderon. 
. A gwasgfeuon trymion, trist, 
Ni wyddai yno neb o honyn' 
Ddim am rinwedd Rhedyn Orist. 


T'R ol treulio'i foddion rhwng meddygon 
A godde'n gyson lawer loes, 
Gwnaeth Meistr Shon trwy nerth y gwreiddyn 
Lwyr estyn gewyn yn ei goes. 


& Âr ol gwella bwnw'n holl-iach 

Fe ai'n mhellach yn y bla'n, 

At fon'ddiges oedd yu cwyno, 
Ar fyn'd i'r grô, yn llwyd ei gran. 


9 'Roedd hono er's dyddiau yn gystuddiol, 


Heb allu 'morol, eym'ryd ma'th; i 
Fe laddodd lynger-yn ei chnlla,— 
Ac roedd y lleia'n hanner llath. 


10 Mae'n gwella llu o dorwyr llen-gig,— 
Fe faeddodd feddyg yn sir Fon; 
Frioed ni ffaeliodd wella'r ffelwm, 

'R ol i'r, crawn dyneru'r cro'n! 


2x18 
8 


îl Maeef yn elyn eryfi'r crafu,— 
Chwi glyw'soch draethu am ei drwyth; 
Fe aeth dan wraidd y peils a'r palsi,— 
Mae gwedi maeddu'r cryd a'r mwyth, 


12 Nid cyfaill mul yw'r clefyd melyn,— 
Gwnaeth lawer glanddyn lloo yn llwyd; 
Aeth Dick ar foreu'r haf diweddaf 
I ddeífio'r claf i ddyffryn Clwyd. 


13 Er fod Doctoriaid nwch eu raddau, 
O'i gyffeiriau'n gwneuthur gwawd; 
Fe dynodd gyrn o draed hen Gyrnal — 
Gwnaeth un yn feddal dan ei fawd 1. 


14 Am Dafydd Prys a'r Doctor Prosser, 
Mae dwndwr llawer yn mhob lle; 
Beth yw'r ddau at Dick Shon ffyrnig? 
P'le mae'r fath feddyg ag yw fe? 


15 'Nol hir gludo, draws y gwledydd, 
Bryniau a br6ydd ar dywydd brŵd; 
Mae'n cario etto ar ei gefen 
Ei drec a'i goden yn ei gŵd. 
D. TnoMas, Caerffili 


TRI PHENNILL YCHWANEGOL, 


16 Chwi sy'n glafaidd ac yn glwyfus, 
Dan flinaerus, boenus bwn, 














4 


Dewch-heb' oedi, eewch ollyngdod, 
Gary meddyg hynod hwn, 


17 Yn glyd addas rho'wn glod iddo,— 
Mewn bryn a bro, gwr hynod yw; 
Byth ne'n blinir â chlefydon ; 
Tra f'o Rhisiat Shon yn fyw. ch 


18 A phan ehedo'i enaid tirion, 
At angylion gwynion nef. 
Arosed nol yn mhlwyf Llantrisant, 
Ddau barth o'i yspryd mwynlan ef. 


BRYCHAN. 





